Yenye kuwajibisha kuoga 
1. Kutokwa na manii 

Na manii ni maji meupe, mazito yanatoka kwa kasi wakati wa matamanio, na yana harufu inayofanana 
na yai lililoharibika, kwa neno lake Mwenyezi Mungu : {Na mkiwa na janaba jitwahirisheni} [5: 6] 


na neno lake Mtume * kumwambia Ali (RA). (Ukimwaga maji oga) [ Imepokewa na Abu Daud.j. 


Fadh'h almaa': kutoka maji kwa kasi, na makusudio yake ni manii 


- Maelezo 


1. Lau mtu aota na asitokwe na manii, basi haimpasi kuoga. N 
kuoga. 


o 


_ 


toka baada y. 


a kuamka itamlazimu 


I 

a ajili ya kutokwa na manii. Mtume ' 


2. Akikuta manii na asikumbuke kuwa ameota itamlazimu 
amesema: (Hakika Ulazimu wa kutumia maji unasababishwa na kutokwa na maji) [ Imepokewa na 
Bukhari na Muslim.], yaani: Kuoga kunalazimu kwa kutokwa na manii. 


https://w 



3.Lau ahisi kuwa manii yanatak. 


4.Lau atokwa na 
ulazima wa kuoga 


asitoke, basi haimlazimu kuoga. 


lani mwilini mwake au ugonjwa bila ya matamanio, basi hana 



